Ayi. 31 Mawu a 
Mulungu 


Yonatani, 
Bwenzi 
LANANG la 


MEN F ci C 
Banag? Mawu Alero gaga 


Davide atamaliza kulankhula ndi 
Sauli, Jonatani anakhalabe ndi 
Davide mumzimu, ndipo 
anamukonda ngati mmene 
amadzikondera yekha. 


1 Samueli 18: 1 


Davide anakhala m'nyumba ya mfumu. 
Anakumana ndi Yonatani, mwana wa Mfumu 
CC ajili 


Yonatani ankakonda kwambiri Davide. Jonatani 
anakhala mmodzi mumzimu ndi Davide. 


E 
b 
ih 


CT 


| TATI AH NG 
IN, 


Yonatani anapatsa Davide lupanga lake ndi muvi 


wake. Zinkatanthauza kuti ankakhulupiriradi 
Davide 


Jonatani anapereka zovala zake zamtengo 
wapatali kwa Davide. Zinasonyeza kuti 
lonatani anali ba ubwenzi wolimba ndi Davide. 


Davide anali m'mikhalidwe yoopsa mpaka imfa 
kangapo, popeza Mfumu Sauli anayesa kumupha. 
Komabe, akanatha kuthawa zoopsazo 


MAIN Yi > IA na nail IANAHANI 


in > Phunziro Ga 
Lalero 

Jonatani sanasankhe kukhala ndi 

mtima wodzikonda, koma bwenzi lake 

Davide. 


“ 
Xx 


At 


Monga Yonatani, 
tiyeni tikhale bwenzi wabwino kwa 
mnzathu. 


Mulungu? Gg 


Mulungu.. 


Iye ndi amene amatipatsa 
mabwenzi abwino. 


Yamikani Mulungu chifukwa 
chotipatsa mabwenzi abwino! 


Kodi Jonatani sanapereke chiyani kwa 
Davide? 


W lupanga 
2 chishango 
GB muvi 


@ zovala 


MEN F ci C 
Banag? Mawu Alero gaga 


Davide atamaliza kulankhula ndi 
Sauli, Jonatani anakhalabe ndi 
Davide mumzimu, ndipo 
anamukonda ngati mmene 
amadzikondera yekha. 


1 Samueli 18: 1 


No. 32 Mawu a 
Mulungu 


Solomo 


amene 
analandira 


Mawu Alero <5 — — — — 


Mfumu Solomo anali wolemera ndi 
wanzeru kuposa mafumu onse a 
padziko lapansi. 


2 Makolonika 9: 22 


Solomo anakhala mfumu yachitatu ya Isiraeli 
m'malo mwa Davide. 


Ndipatseni nzeru kuti nditsogolere anthu anga 
bwino. Yehova anasangalala kuti Solomo 
anapempha zimenezi. Conco, Yehova 


Tsiku lina akazi awiri anabwera kwa Solomo ali 
ndi mwana wamng'ono. Anamenyana kuti 
mwanayo anali mwana wake pamaso pa mfumu. 


Mfumuyo inati, “Chifukwa chakuti akazi awiri 
amaumirira kuti mwanayo ndi mwana wake, 
mudule mwanayo pakati ndi kum'patsa theka 


Mayi wina anamvera chisoni mwana wakeyo. 
Chotero, iye anati, “Mpatseni iye mwana 
wamoyoyo. Musamuphe!” Solomo atamva 
zimenezi, anaona kuti mkaziyo ndiye mayi ake 
enieni. Mfumu inati, “Mpatseni mwanavo. Ndi 


=> Phunziro 
Lalero 


Solomo anapempha mtima 
wanzeru osati chuma kapena 
mphamvu 
kulamulira dziko lake. 


“BE 
Wa 


Sitiyenera kupemphera kwa 
Mulungu tokha komanso 
kutumikira ena. 


Mulungu? 


Mulungu.. 


Mulungu ndi amene angathe 
kutipatsa nzeru zimene 
simungazipeze kudziko lapansi. 


@afunso Alerg AA 


se AÉ 
IE bl KN 


Kodi Solomo anapempha chiyani 
kwa Mulungu? 


@ chakudya 
2 chuma 
@ thanzi 


(4) nzeru 


Mawu Alero <5 — — — — 


Mfumu Solomo anali wolemera ndi 
wanzeru kuposa mafumu onse a 
padziko lapansi. 


2 Makolonika 9: 22 


Ayi. 33 Mawu a 
Mulungu 


Kachisi wa 
Dzina la 
Mulungu 


i any 


wet LA | ta 
amay Mawu Alero Mg ei KA 
Solomoni analamula kuti amange 


Nyumba ya Dzina la Yehova ndi 
nyumba yake yachifumu. 


< 
bad 


2 Mbiri 2:1 


Solomo anafuna kumanga kachisi wa Mulungu 
monga momwe Davide atate wake analamulira. 


Fa. j "i. 
Irama NG 
aa 
| rus Paa tian ga 
/ 1 
| za 
| F 
| 4 bh, 
L gr | 
I F = 
aé minal 
x 
| p- 
TO Ñ n i 
1 Maa ni r AN 
a NG a ni 
i aa Hd, 
ng < 
s 7 kah W 
=y t 
Fi- Em $ 
- 


Choncho analamula akalipentala aluso kuti 
abweretse mitengo yabwino kwambiri ya kachisi. 


Anakonza miyala ya kachisi. Anapempha amisiri 
aluso kuti abweretse miyala ikuluikulu, yokongola 


Amisiri ena anakongoletsa kachisi wa Mulungu 
ndi zovala zamitundumitundu ndi ulusi wagolide. 


; ANN 


aai NOD OC 


Nyumba ya Mulungu itatha, Solomo ndi anthu 
a Isiraeli analambira Mulungu mosangalala 
kwambiri. “O Ambuye Mulungu! Bwerani 


Onse 


REEL 
UB pe 


Phunziro 
Lalero 
Solomo ndi anthu ake anasonyeza 
kuti ankakonda kwambiri Yehova 
Mulungu pomanga kachisi 
wokongola wa Yehova Mulungu. 


Tchalitchi ndi malo amene 
timakumana ndi Mulungu ndipo 
tikhoza kusonyeza chikondi chathu 


AAAA AEA EEEE 


Mulungu? 


Mulungu.. 


Mulungu ndi amene amafufuza 
opembedza ndi kuwadalitsa. 


ua 


KI 
= A wafunso E FHA- 


Kodi Solomo ndi Aisrayeli anatani 
kuti asonyeze chikondi chawo kwa 


Bingu? 
2 Palace 


© mzinda 


@ malo opatulika 


wet LA | ta 
amay Mawu Alero Mg ei KA 
Solomoni analamula kuti amange 


Nyumba ya Dzina la Yehova ndi 
nyumba yake yachifumu. 


< 
bad 


2 Mbiri 2:1 


No. 34 Mawu a 
Mulungu 


Akhwangwal 
a Amene 
Waah 


a HG AF 1 
aaa Mawu Alero Sy 


Mudzamwa mumtsinje, ndipo 
ndalamula makungubwi kuti 
akudyetseni kumeneko. 


1 mafumu 17:4 


Panali mfumu yochedwa Ahabu imene inali yoipa 
kwambili pamaso pa Mulungu. Mneneri Eliya 
anauza Ahabu mawu a Mulungu. 


“M'dzikomo simudzakhala mvula!” Pamenepo Ahabu 
anayesa kumupha. Mulungu anamubisa kwa Mfumu 


Eliya anathawira ku dziko limene Mulungu 
anamuuza. 


Mulungu analamula makungubwi kuti adyetse 
Eliya kumeneko. Makungubwi anamubweretsera 
mkate ndi nyama m'mawa ndi madzulo, ndipo 


Eliya anamvera mawu a Mulungu poika moyo 
wake pachiswe ndipo anakhala ndi chokumana 


PA: ALA. 
a w a a a a i a KG 


| Lalero 
Mfumu yoipayo, Ahabu sanakonde kumvera 
mawu a Mulungu. Conco, anafuna kupha 
Eliya, mneneri wa Mulungu, amene 
anakamba mau a Mulungu. 


PhunzZiro 


Koma, Mulungu anateteza ndi kusamalira 
Eliya modabwitsa! 


Tiyenera kumvera ndi kulengeza mawu a 
Mulungu muzochitika ziliz0onse monga Eliya. 


> NK io NAK TT 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndi amene amasamalira 
amene amamvera ndi kusunga 
mawu ake modabwitsa. 


uani Ta TA 
Ai NGANA Alero% ema 


Ndani anabweretsa chakudya kwa 
Eliya? 


® kavalo 
2 mphungu 
© chinjoka 


@ khwangwala 


a HG AF 1 
aaa Mawu Alero Sy 


Mudzamwa mumtsinje, ndipo 
ndalamula makungubwi kuti 
akudyetseni kumeneko. 


1 mafumu 17:4 


No. 35 Mawu a 


“Flour ndi 
mafuta 
HABAGAT 


Kuni Bom 
1H T4 Mawu Alero g m A 


Pita msanga ku Zarefati wa ku 
Sidoni ndipo ukakhale kumeneko. 
Ndalamulira mkazi wamasiye 
kumeneko kuti akupatseni 
chakudya 


1 mafumu 17:9 


Munalibe mvula mu Israyeli monga Yehova 
Mulungu ananenera. Choncho kunalibe 
Chakiidva choti anthii adve- 


Yehova Mulungu anatumiza Eliya kwa mkazi 
wamasiye wa ku Zarefati. 


Eliya anamupempha kuti adzipangire yekha 
mkate ndi ufa wodzaza dzanja limodzi ndi mafuta 


Ngakhale kuti analibe ufa wokwanira ndi mafuta 
amene anali kukhalamo, malinga ndi zimene Eliya 
ananena, iye anakonza mkate n'kupereka kwa Eliya 
n kuyamba kudzipangira okha. Kenako, chodabwitsa, 
mtsuko wa ufa ndi mtsuko wa mafuta zinali 


Tsiku lina mwana wake anamwalira. Koma Yehova 
Mulungu analola kuti moyo wa mwanayo ubwerere 
kwa iva nakhale ndi mova Ive ananaraka tilamararn 


jt S PhunzZiro Das 
Lalero 


Mkazi wamasiyeyo anapereka ufa ndi 
mafuta pang'ono 
kwa Mulungu. 
Kenako analandira madalitso ambiri 
kupitirira kulingalira. 


Nthawi zina, padzakhala nthawi yoti 
tipereke zinthu zofunika kwa Mulungu. 
Kenako, Mulungu amatidalitsa 
kwambiri kudzera mu nsembe imeneyi. 


AF 
pi 


Kodi Mulungu | E 
ndani? 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndi amene amatipatsa 
zonse zomwe timafunikira kuti 
tikhale ndi moyo pa chakudya, 
zovala, nyumba, ndi zina zotero. 


Kuu 
Eam P Mafunso Alero 


Kodi Mulungu anauza Eliya kuti apite 
kwa ndani?? 


© mfumu 
@ wansembe 
@ wamasiye 


@ wamba 


Kuni Bom 
1H T4 Mawu Alero g m A 


Pita msanga ku Zarefati wa ku 
Sidoni ndipo ukakhale kumeneko. 
Ndalamulira mkazi wamasiye 
kumeneko kuti akupatseni 
chakudya 


1 mafumu 17:9 


No. 36 Mawu a 
Mulungu 


wet P S ta 
TA Mawu Alero Ga bi 
Pamenepo moto wa Yehova 

unagwa n'kunyeketsa nsembeyo, 
nkhuni, miyala ndi dothi, ndipo 


unanyambitanso madzi a 
m ngalandemo. 


“ 
Xx 


1 mafumu 18:38 


Mulungu anatumiza Eliya kwa Ahabu mfumu 
yoipa ya Isiraeli. “Mudzadziwa amene ali 
Mulunai: weniwoenii” 


Á 


Eliya analimbana ndi aneneri onyenga 850 a 
anthu olambira mafano. “Mulungu amene 
amayankha ndi moto ndiye Mulungu weniweni 


77 


Aneneri 850 anaitanira dzina la mulungu wawo 
n'kuvina mozungulira guwalo koma moto 
sunayankhe. 


nih T 
-= sali." 


Inali nthawi ya Eliya. Eliya anapemphera 
molunjika kumwamba. Kenako, moto wa Mulungu 
unagwa n'kunyeketsa nsembe imene inali pa 


“Yehova ndiye Mulungu weniweni!” Aisiraeli analapa 
machimo awo n'kupereka ulemerero kwa Mulungu. 


<E F cA TAA 
T Phunziro gg ss mg ma a 
Lalero 


Milungu yonyenga sinachite kalikonse. 
Za iwo anali ayi mphamuvu. 


Mulungu ndi Wamphamvuzonse. 
Tikhoza kuona zozizwa zake 
zodabwitsa pamene tidalira ndi 
kukhulupirira mwa Iye. 


p 


NG 


S Kodi Mulungu Gg 
ndani? 


Mulungu ndi.. 


Iye ndiye Mulungu weniweni, 
wamoyo ndi wogwira ntchito 


amene ali wosiyana ndi mafano 
onyenga. 


Kuu Ad TKA 
HA | Mafunso Alero 8 = mg 


Kodi n'chiyani chinagwa kuchokera 
kumwamba pamene Eliya 


ankapemphera? 
@ chipale chofewa 


© mvula 
© mwala 


@ moto 


wet P S ta 
TA Mawu Alero Ga bi 
Pamenepo moto wa Yehova 

unagwa n'kunyeketsa nsembeyo, 
nkhuni, miyala ndi dothi, ndipo 


unanyambitanso madzi a 
m ngalandemo. 


“ 
Xx 


1 mafumu 18:38 


BILAL EA E 
ë Ci TLA Ep 
AYI. 37 Mawu a Mulungu 
Namani 
Anachiritsid 
wa Khate 


ES 
NG 


a HG cA Ulol. 
Sana Mawu Alero Gama 


Choncho anatsika ndi kumizidwa 
kasanu ndi kawiri mu mtsinje wa 
Yorodano, monga mmene munthu 
wa Mulungu anamuuzZira, ndipo 
mnofu wake unabwerera 


n kukhala woyera ngati mafaa 
Wamng ono. 


Namani anali mkulu wa gulu lankhondo la mfumu ya 
Aramu, koma anali ndi khate. Iye anapita kwa Elisa 
amene anali mneneri wa Israeli kuti abwezeretsedwe. 


Elisa sanakumane naye, koma anangoti, “Pita 
ukasambe kasanu ndi kawiri mu Mtsinje wa 


Namani anakwiya ndi mawu a Elisa. Koma 
atumiki ake anati kwa iye, “Pita kumtsinje ndi 
kuviika thupi lako. 


Namani anadziviika mu mtsinje wa Yorodano 
kasanu ndi kawiri monga momwe Elisa ndi 


IOS 


naaa 


Kenako, chodabwitsa n'chakuti mnofu wake unachira 
n kukhala woyera. 
Namani anabwerera kwa Elisa n'kupereka ulemerero 


REEL 
a sk a a 


Namani atamy3 SQ yemwe anali 
munthu wa Mulungu ndi kumvera 
mawu ake, anadalitsidwa kuti 
ayeretsedwe ku khate lake. 


Phunziro nema g 


Tisakhale ndi moyo mwa kufuna 
kwathu. 
koma ndi chifuniro cha Mulungu. 


Pamene tikhala ndi moyo ndi kumvera 


AM ERS NK T TOFAS 


Mulungu? 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndi amene angathe 
kuchiza matenda onse. Iye ndi 
Mulungu Wamphamvuyonse 
amene angathe kutichiritsa. 


Kodi Namani anadziviika kangati 
mumtsinje wa Yorodano? 


MW katatu 
© kamodZi 
© kasanu 


@ kasamun izkawimthawi 


a HG cA Ulol. 
Sana Mawu Alero Gama 


Choncho anatsika ndi kumizidwa 
kasanu ndi kawiri mu mtsinje wa 
Yorodano, monga mmene munthu 
wa Mulungu anamuuzZira, ndipo 
mnofu wake unabwerera 


n kukhala woyera ngati mafaa 
Wamng ono. 


No. 38 Mawu a 

““Kukonza 
Kachisi wa 

Mulungu 


-e Mawu Alero yu 
Choncho Mfumu Yoasi inaitana 
Yehoyada wansembe ndi ansembe 
ena n'kuwafunsa kuti: “N'chifukwa 
chiyani simukukonza zinthu 
zimene zinagumuka pakachisi? 


2 Mafumu 12:7 


Yoasi, mfumu ya Yuda, anali ndi mtima wokonza 
kachisi wa Mulungu amene anali atawonongeka. 


Komabe, ndalama zokonzetsera kachisi sizinali 
zokwanira. Yoasi anaganiza zolandira chopereka 
chokonza kachisi wa Mulungu. 


Anthu amene ankakonda Mulungu ankapereka 
ndalama zothandizira kukonza kachisi. 


Ndalama zosonkhedwa zokonza kachisi 
zinaperekedwa kwa ogwira ntchito, ndipo 
anakonza kachisiyo moona mtima. 


Ne! MF 


[=] 
[2] F 
BG 


"Oo! Ndi kachisi wokongola chotani nanga! Yoasi 
anasangalala chifukwa choganiza kuti Mulungu 


2 SW 
KN uu 
| Lalero E 
Yoasi ankaona kuti kachisi wa 
Mulungu ndi wamtengo wapatali, 
mmene anthu ankalambirirako 
Mulungu. 


GF l 
Je Phunziro 


Mpingo ndi malo amene Mulungu 
amakhalapo tikamamulambira. 


Chotero, tiyenera kukonda mpingo 


p a Hp Skee ER nika a] 


a 


S Mulungu? Gg 


<r A 
CE bil 


Mulungu ndi... 


Mulungu amaika aliyense wa ife 
kukhala Kachisi Wake Woyera. 


Mulungu amakumana ndi amene 
akumpembedza. 


tt = BeMafunso Alero% 


Kodi Yoasi anaganiza zokonza 
chiyani? 


® nyumba yachifumu 
@ iye chipinda 
®© sukulu 


@ Kachisi Woyera 


-e Mawu Alero yu 
Choncho Mfumu Yoasi inaitana 
Yehoyada wansembe ndi ansembe 
ena n'kuwafunsa kuti: “N'chifukwa 
chiyani simukukonza zinthu 
zimene zinagumuka pakachisi? 


2 Mafumu 12:7 


Ayi. 39 Mawu a 
Mulungu 


Nehemiya, 
amene 
anamanganso 


Kanu WON 
Sana? Mawu Alero #g am 


Ndinayankha mfumu kuti, “Ngati 
zingakomere mfumu, ndipo 
mtumiki wanu akapeza ufulu 
pamaso pake, anditumize ku 
mzinda wa ku Yuda kumene 
anaikidwa makolo anga kuti 
ndikauwuzenso. Nehemiya 2:5 


Mfumu ya Perisiya inalola woperekera chikho wa 
mfumu Nehemiya kuti amangenso mzinda ndi 
linga limene linali litawonongedwa. 


Nehemiya nabwerera ku Yerusalemu pamodzi 
ndi Aisrayeli ambiri namanganso linga la 


Komabe, iwo anakhumudwa ndi mafuko ena amene 
sanakonde kutsitsimuka kwa Aisrayeli. Komanso, 
Aisrayeli ambiri anayamba kudandaula. 


Nehemiya anapempha thandizo kwa Mulungu. 
Mulungu anam'patsa mphamvu ndi kulimba 


Kenako, Nehemiya anamaliza kumanganso linga 
la Yerusalemu pamodzi ndi Aisiraeli. Atamaliza 
kumanga linga, iye ndi anthu ake analambira 


Phunziro 
Lalero 
Nehemiya anamaliza kumanganso 
linga ndi thandizo la Mulungu 
ngakhale kuti panali zosokoneza 
zambiri. 
Tikamagwira ntchito ya Mulungu 
tingakumane ndi mavuto. 
Komabe, ngati Mulungu ali nafe 
ndi kukhala naye, tingathe 
kugonjetsa mavuto onsewa. 


aa 


Mulungu? 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndi amene amatithandiza 
ndipo amatipatsa mphamvu ndi 
kulimba mtima tikamapemphera 
ndi kupempha thandizo pamavuto. 


J HA E HG 
gng SSMafunso Alero 


N'cifukwa ciani Nehemiya 
anabwelela kumudzi kwawo? 


@ kuyenda.. 
2 kupita kusukulu.. 
@ kupembedza.. 


@ kumanganso mpanda wa Yerusalemu. 


pir 


Ndinayankha mfumu kuti, “Ngati 
zingakomere mfumu, ndipo 
mtumiki wanu akapeza ufulu 
pamaso pake, anditumize ku 
mzinda wa ku Yuda kumene 
anaikidwa makolo anga kuti 
ndikauwuzenso. Nehemiya 2:5 


No. 40 Mawu a 
miungu 


Kulimba 
MSA Kwa 
Mfumukazi 


NG 
q | 
NI 


“ JA Elok. 
-a Mawu Alero WAA 


Pamenepo mfumu inafunsa kuti, 
"N'chiyani, Mfumukazi Esitere? 
Kodi ukufuna chiyani? 


Esther 5:3 


Inali nthawi imene mkazi wachiyuda wanzeru 
Estere anali mfumukazi ya Perisiya. Komabe, 
Hamani anakonza chiwembu chopha Ayuda 


Iye anaganiza kuti, “Ndikangopita kwa mfumu 
popanda kuitanidwa ndi mfumu, ndingaphedwe. 
Komabe, anaganiza zopita kwa mfumu 
kukapempha anthu a mtundu wake kuti 


+ Koma ataona Mfumukazi Esitere ataimirira 
m bwalo la nyumba, iye anakondwera naye 
kwambiri ndipo anati: “Ukufuna chiyani? 


Chiwembu cha Hamani chofuna kuwononga 
Ayuda chinaululika ndi mfumu. Chifukwa cha 


“Zikomo, Ambuye, chifukwa chotiteteza!” Chifukwa 
cha kulimba mtima kwa Mfumukazi Esitere, Ayuda 


AA 4 EB O Mi 
pi] TT [MD kA 


Lalero | 
Ngakhale kuti Esitere anafunika 
kuphedwa, iye anapemphera kwa 
Mulungu kuti apulumutse anthu ake 
molimba mtima. 


PhunzZiro 


Mulungu anapulumutsa Ayuda ku 
zovutazo kupyolera mu pemphero la 
Estere ndi nzeru zake zodabwitsa ndi 

mphamwvu zake. 


pl] ye O Pu Nd as mpa [7] 


KA DNA 
Mulungu? Fa mag 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndi amene amasunga ndi 
kuthandiza anthu ake mpaka 
mapeto. 

Mulungu akundisunga 
ndikundithandiza mpaka kutha 
kwa dziko. 


WON 
afunso Alero€h ? mag 


N'ciani cinacitikila Estere pamene 
anafika kwa mfumu popanda 


kuitanidwa? 
D Anayenera kuphedwa. 


© Anathamangitsidwa. 
© Sanathe kukumana ndi mfumu. 


@ Atha kunena kwa mfumu zomwe akufuna 
kupempha. 


NG 
q | 
NI 


“ JA Elok. 
-a Mawu Alero WAA 


Pamenepo mfumu inafunsa kuti, 
"N'chiyani, Mfumukazi Esitere? 
Kodi ukufuna chiyani? 


Esther 5:3 


Ayi. 41 Mawu a 
Mulungu 


Yobu amene 
anadalitsidw 
a ngi 


<HA WON 
gnm MawuAlero Suna 


M'dziko la Uzi munali munthu wina 
dzina lake Yobu. Munthu uyu anali 
wangwiro ndi woongoka; anali 

kuopa Mulungu ndi kupewa zoipa. 


Job 1:1 


Yobu amene ankakhala m'dziko la Uzi la 
Kum'mawa ndiye anali wolemera kwambiri. Iye 
ankaopa Mulungu, wopanda cholakwa ndi 


“Popeza mudadalitsa Yobu, anakuopani; Kodi 
Yobu amaopa Mulungu pachabe?” Satana 


Mkazi wake anamusiya n'kunena kuti, “Chitira 
Mulungu mwano, ufe! Anzake a Yobu anabwera 
namuimba mlandu, koma Yobu anadalira Mulungu 


Zinali nthawi zachisoni ndi zowawa. Komabe Yobu 
anapirira mayeserowo ndipo Mulungu anam'patsa 
madalitso aakulu kuposa poyamba. Iye anakhala 
munthu woopa Mulungu kuposa ndi kale lonse. 


ze | WON 
nge Phunziro uu 


Ngakhale kult#6[Bnal munthu 
wolungama, Satana anamuvutitsa. 


Ngakhale kuti anakumana ndi mavuto, 
Yobu anakhulupirira mwa Mulungu 
ndipo anapirira mwa Mulungu. 


Mavuto amenewo angatigwere. 
Pa nthawiyo, tiyenera kukhulupirira 
Mulungu komanso kukhala oleza 


LAN Nk AA bEPEKE 


— EN Mulungu? Wa 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndiye mmodzi 

amene angatipangitse kukhala 
olemera kapena osauka monga 
mwa chifuniro Chake. 


a ana Mafunso Alero 


Ndi iti yomwe ili yolakwika pa Yobu? 


© Anali wolemera. 
@ Ankakhala kum'mawa. 
© Iye anali mfumu. 


@ Ankaopa Mulungu. 


<HA WON 
gnm MawuAlero Suna 


M'dziko la Uzi munali munthu wina 
dzina lake Yobu. Munthu uyu anali 
wangwiro ndi woongoka; anali 

kuopa Mulungu ndi kupewa zoipa. 


Job 1:1 


AYI. 42 Mawu a 
Mulungu 


Danieli 
anakana 
kudya 
chakudya 
cha fumu. 


Bat Hs 


Koma Danieli anatsimikiza mtima 
kuti asadzidetse ndi chakudya cha 
mfumu ndi vinyo, ndipo 
anapempha chilolezo kwa mkulu 
wa asilikali kuti asadzidetse mwa 
njira imeneyi. Paa a 


ana a 


Danieli ndi anzake atatu anatengedwa kupita ku 
Babulo monga akaidi. Mfumuyo inalamula akalonga 
ake kuti awaphunzitse powapatsa chakudya cha 


“Sitikufuna kudya chakudya choletsedwa m'chilamulo 
cha Mulungu!” Danieli ndi anzake atatu anapempha 
chilolezo kwa mkulu wa asilikali kuti asadzidetse mwa 


Danieli ndi anzake atatu anadya masamba ndi madzi 
m'malo modya zoperekedwa kwa fano. Mulungu 
ankawaona kuti ndi ofunika ndipo anawapatsa nzeru 


“Ndi anzeru chotani nanga! Mfumuyo inangodabwa kuti 
iwo ankaoneka athanzi komanso anzeru kuposa 
anyamata ena onse amene ankadya chakudya cha 


a NB 


Kuyambira nthawi imeneyo Danieli ndi anzake 


atatuwo anayamba kuyang'anira zinthu zofunika 
kwambiri za ku Babulo ndipo anadziyeretsa pamaso 


Kanu WON 
Wa wai 7 KG 


a alero a 
Danieli ndi anzake atatu anatsimikiza 
mtima kusunga lamulo la Mulungu 
ngakhale pamene anali mkaidi. 
Kenako anakhala athanzi ndi anzeru 
kuposa anthu onse amene anadya 
chakudya cha mfumu. 

Tiyenera kumvera Mulungu 
mumkhalidwe uliwonse. 

Palibe chofunika kuposa kukonda 
Mulungu. 


Phunziro 


Ka WHO ndi Pit 
Mulungu? 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndi amene angathe 
kukhala pamalo onse nthawi 


imodzi (ponseponse). Ndipo ndi 
wamphamvuyonse. 


Mafunso Aleragig aa G a 


Kodi Danieli ndi anzake atatu 
anadya ciani m'malo mwa ca 


mfumu? 
®© madzi ndi masamba 


2 cookie ndi coke 
@ Zakudyazi 
@ mpunga 


Koma Danieli anatsimikiza mtima 
kuti asadzidetse ndi chakudya cha 
mfumu ndi vinyo, ndipo 
anapempha chilolezo kwa mkulu 
wa asilikali kuti asadzidetse mwa 
njira imeneyi. Paa a 


wulinga 
Danieli wa 
Dzenje la 
Mkango 


Bat He 


= Mawu Alero Ya 


Mfumuyo inasangalala kwambiri 
ndipo inalamula kuti Danieli 
amutulutse m'dzenjemo. Ndipo 
pamene Danieli anatulutsidwa 
m'dzenje, palibe bala linapezeka 
pa iye, chifukwa iye anadglira. bae a 
Mulungu wake. | 


Ku Babulo kunali anthu amene ankadana ndi Danieli, 
amene anatengedwa kupita ku ukapolo n'kukhala 
nduna yaikulu. Anafuna kupha Danieli. 


'Aliyense amene agwadira chinthu china kusiyapo 
mfumu adzaponyedwa m'dzenje la mikango!' Danieli 
sanasiye kupemphera katatu patsiku, ngakhale kuti 


jan WAN I ran Pl UA 


Choncho pamapeto pake Danieli anaponyedwa 
m'dzenje la mikango yoopsa. 


Mfumuyo inafika m'dzenje la mikango m'mawa 
kwambiri n'kufunsa kuti, ‘Danieli! Kodi muli otetezeka?' 
Ndipotu mfumuyo inkafuna kuti Danieli asafe chifukwa 


"Ndili bwino kuti Mulungu anditeteze!" Danieli 
sanavulale. Mfumuyo inatamandanso Mulungu wa 


Akh Phunziro 
Lalero 
Danieli, amene sanagwadira mafano, 
potsirizira pake, anaponyedwa 
m'dzenje la mikango, koma iye 
anapulumuka. 
Chifukwa cha chikhulupiriro cha 
Danieli, mfumu ya Babulo nayonso 
Inatamanda Mulungu 


Tiyenera kulambira Mulungu yekha ndi 
tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro 


p gygy EE WNI EBANG H EA] 


7 1? a3 Æ 
æ Mulungu ndi” Wa 


Mulungu ndiye.. 


Mulungu ndi wodalirika amene 
angathe kupulumutsa amene 
akhulupiriradi mwa lye ndi 
kumtumikira lye. 


REEL 
UB pee 


$ Mafunso Alero a 


Chifukwa chiyani? anali Danieli 
anaponyedwa m'dzenje la 


? 
PHIL chakuti ananamiza mfumu. 


@ Chifukwa sanagwadire fano la mfumu. 
@ Chifukwa ankafuna kupha mfumu. 


@ Chifukwa sankalambira Mulungu bwino. 


= Mawu Alero Ya 


Mfumuyo inasangalala kwambiri 
ndipo inalamula kuti Danieli 
amutulutse m'dzenjemo. Ndipo 
pamene Danieli anatulutsidwa 
m'dzenje, palibe bala linapezeka 
pa iye, chifukwa iye anadglira. bae a 
Mulungu wake. | 


No. 44 Mawu a 
Mulungu 


Yona, amene 
anali m'kati 


iS 
4 
ANG 
AW 68 kas 


+ i 
KB 


Mawu Alero MA df 


“ 
Xx 


Koma Yehova anatumiza 
chinsomba chachikulu kuti 
chimeze Yona, ndipo Yona 
anakhala m mimba mwa 
nsombayo masiku atatu usana ndi 


USIKU. Yona 1:17 


Tsiku lina Mulungu anaonekera kwa Yona nati, 
“Pita ku mzinda waukulu wa Nineve, ndipo ukalalikire 
motsutsana nawo! Ndidzawapulumutsa ku zoipa zawo. 


| rao u Ms an YG 
Yona sanafune kumvera Mulungu. Iye anapita 
kunja napita ku Tarisi kuthawa Mulungu. 


Koma, Mulungu anatumiza mphepo yaikulu ndipo onsewo 
anali oti adzafe. Oyendetsa ngalawa anataya Yona 
m'nyanja. Nsomba yaikulu inadza ndi kummeza iye. 


Yona analapa machimo ake kwa masiku atatu 
m'mimba mwa chinsombacho. 


Nsombazo zinamsanzila panthaka youma. Iye anapita ku 
Nineve n'kukawauza uthenga wa Mulungu monyinyirika. 


Anthu a ku Nineve atamva chenjezo la Mulungu, 
analapa n'kupempha Mulungu kuti awachitire chifundo. 


Muhina amakhidlralabkira anthi a’a kit Minaa 


JJ HE WON 
mmg Phunziro < MAE 
Lalero 


Yona sanamvere Mawu a Mulungu. 
Koma Mulungu anagwiritsa ntchito 
Yona kuti asamvere ndipo kenako 
anapulumutsa anthu a ku Nineve. 


Pali nthawi zina zomwe chifuniro cha 
Mulungu chimakhala chosiyana ndi 
momwe ndimaganizira. 

Koma chifuniro cha Mulungu 
n'cholondola nthawi zonse. 


a BG PE NENG, AS E A E 


x 


kodi Mulungu Ds 
ndani? 


Mulungu ndi.. 


Mulungu ndi Yemwe 
amapulumutsa amene alapa 
moona mtima kumachimo awo 
ndikupempha chikhululuko. 


Kodi Yona anali m mimba ya ndani 
kwa masiku atatu? 


@ Mkango 
© Njovu 

GB Galu 

@ Nsomba 


iS 
4 
ANG 
AW 68 kas 


+ i 
KB 


Mawu Alero MA df 


“ 
Xx 


Koma Yehova anatumiza 
chinsomba chachikulu kuti 
chimeze Yona, ndipo Yona 
anakhala m mimba mwa 
nsombayo masiku atatu usana ndi 


USIKU. Yona 1:17 


